] Marwolaeth Chwae 








€CAN NEW W H»EDP, 


SEF, 


rhwng 


Gor.— Byw. 


Anwyl chwaer, rho glywed i mi, , 
Am y wlad lle 'r wyt yn byw? 

P'un sy'n well? dychwelyd yma, 
Neu fod yna gyda Duw? 

P'un ai hiraeth sy'n dy fynwes, 
Am dy symud o dy le? 

Neu fod yna wyt yn garu, 
Gyda'r teulu yn y ne'. 


ATT.— MARW. 


O ofyniad hawdd i'w atteb— 
Gwell-yw bod a thraed yn rhydd, 
Na bod yna yn y stormydd, 
Ae mewn cystudd nos a dydd; 
Llawer gwaith y ce's 1 mlino 
_ Gan fy nghalon lawn o bla— 
Daeth o'r diwedd waredigaeth, 
Trwy farwolaeth Iesu,da. 


Ŵr 





r Grefyddol, ar ddull o ymddiddan 








Ty, 


'Ger.— B3yw, 


Anwyl chwaer, rho glywed ctto, 
Am y wlad twiraw i'r llen; 
Dere, dere, d'wed yn olau, 
Am rinweddau'r nefoedd wen,— 
Yn mha le mae hon yn gorwedd, 
Lawr, neu fynu uwch yr haul— 
Yn mba le mae'r gwaredigion, 


.Etifeddion Adda'r Ail. 
A'Tf&.— MARW. 


Milodd maitb yn uwch na'r haulwen, 
Fyny fry mae'r nefoedd lan, 
Heibio'r ser a'u llewyrchiadau, 
A'r planedau fawr a man; 
Disglaer ydyw fel yr haulwen,. 
Amnri gyd yw heolydd hon; 
Duw ei hun sy'n deml iddi, 
Ninau'n moli ger ei fron. 


'Gor,— Byw. 


'Pwy oddiyma yw'th gyfeillion, 
Oddifewn i'r nefol wlad? 
Enwa rai o'r nefol deulu 
Sydd yn canu am y gwaed? 
Enwa rai o'r hen chwiorydd 
Aeth oddiyma gyda pharch, 
'Wrth wynebu afon angau, 
Iesu oedd eu hunig arch. 


ATT.— MAnw, 


'O, nid felly, hen gyfeillion, 
Sydd a'u trigfan isy nen, 






































«y 
a> 
; 

f '; -” 
' 
; 
| 
PE 
3 i^ 
i 
' 
i y 
-> 

a: 


Nid yw enwl neb o'r teulu 
“Chwi gewch weled pan y delo, 


“Fod rhyw dyrfa ddirifedn 


Anwyl chwaer, rho glywed etto, 
“Enwa rai o'r nefol bethau, 


“Enwa rai o'r rhyfeddodau 


“Dyma dri o'r rhyfeddodau 
“Llawer iawn sydd yma'n eisiau, 
“Llawer eraill, na feddyliais, 


' Mwy na'r cyfan, gwel'd fy hunan 


'Dyro gynghor i'th berthnasau, 


“Cofia'th deulu sy'n galaru, 
























“8 


Av fy llaw tu draw i'r llen; 
Manwl gyfrif dynolryw, 
Gwedi hachub syda Duw. 


GoF.—pnyw. 


Ti gai lonydd genyf mwy, 
Gwerthíawi, ffrwythau marwol glwy'? 
Mwyaf welaist yn y nef? 
Ar ba beth y darfu't syllu 
. Gwedi plygu iddo ef? 


ATT.— MARW, 


Welais yn y nefoedd ln, 
Groesodd angau o fy mla'n; 
Gwedi eu liachub yn y gwaed; 
' Gwedi cael trugaredd râd. 


Gor.— Byw. 


Sydd yn aros yn y byd, 


Waith dy golli,— nawr o hyd; 






did 














/ “Gwr yn weddw, plant ymddifaid, 


Sy'n galaru ar dy ol; 
Tithaw fry yn peraidd ganu, 
Gyda'r lesu yn ei gol. 


ws 


RI, 


MARW: 





Anwyl briod, paid az wylo, 
Duw “th fendithio yn y glyn, 


Yda lyfroedd dyffryn Baca, 


Ar dy daith i Sion fryn; 


“Cadw'th goron, paid diffygio, 





Dal yr hyn sydd genyt mwyj; 


— OF g&i goron anchwiliâdwy, 
“  Tyrŵy rinweddau marwol-glwy'. 
TF ay UU ' 


Anwyl blant sydd: yn galaru, 


“Megais ar fy mronau'n. gu; 
Am eich beiau cofiwch wylo,” 


Cyn y delo'r angau du.” 


Chwithau frawd a chwaer anwylaf, 
 *ma-byddwch maes o law; 


— Mefwch am adnabod Iesu, 


Cyn y delo brenin braw 





ce 


ï 
“- 
; 
ŷ 
| 
i 
Ï 
« 
ya 
Xa ko 
ww A, 
a 
dt. 
o 
ì. 
J> 
AD 
ì 
* 
- 
bn cr 
A 5 
a ty 
; 
' Ŷ 
Fin E 
“^4 $ 
ï 
a $ 
*« $. 
Tw 
y 
- bd 


